Walang sinuman - mayaman man o mahirap - ang 
magiging panatag sa isang lipunan na may ganitong 
sakit. 

Ang Ang lipunan ay marapat 

Zakatul Fitr ay na mapag-utusan upang 

kumukumpleto sa an g m g a maginhawa 
pag-aayuno sa Ramadan sa buhay ay darating 
at nagpapadalisay sa pag- sa pagtulong sa mga 
aayuno mula sa anumang kapatid na kapus- 
mahalaynapananalita palad, sa kaalaman 
ogawa. na sa bandang-huli ay 

gagantimpalaan ng Diyos. 

Ang mga nanampalataya ay 
mayroong katiyakan ng Diyos na 
kung sila ay magbibigay sa iba, anumang ibinigay nila 
ay babalik sa kanila nang ilang doble sa Kabilang- 
buhay; ang kanilang tiwala sa pangako ni Allah ay 
ganap. Sa isang lipunan na nakasaayos nang ganito, 
ang pakiramdam ng pagkamuhi o pagkailang ay 
hindi pinahihintulutan na mabuo: ang mga tao ay 
hindi naglalayon na samantalahin ang iba pa. Walang 
anumang pag-iral ng gantihan ng poot o kawalan ng 
tiwala, dahil ang lahat ay namumuhay nang mapayapa 
kasama ang mga kapitbahay. Ang lipunang ganito, sa 
madaling salita, ay isang kanlungan ng kasiyahan at 
kagalingan. 

Sa panlabas na anyo nito, ang Zakah ay isang taunang 
buwis. Ngunit sa diwa nito, ito ang prinsipyo na kung 
saan ang Diyos at ang Kanyang mga nilikha ay may 
karapatan sa bahagi ng pag-aari ng isang tao. 


Ang dahilan para sa Zakatul Fitr na ito ay dalawa. 

Si Ibnu Abbas ay nag-ulat: Ang Propeta ay nag- 
obliga sa Zakatul Fitr para sa isang tao na nag-ayuno 
bilang kabayaran sa walang saysay na pananalita at 
pakikipag-usap at upang magbigay ng pagkain sa mga 
nangangailangan. Ang pagbibigay nito bago pa ang 
Salatul Eid ay isang Zakah samantalang kung ito ay 
ibibigay pagkatapos ng Salah ay isa na lamang itong 
Sadaqah. 

Ang Zakatul Fitr ay kumukumpleto sa pag-aayuno 
sa Ramadan at nagpapadalisay sa pag-aayuno mula sa 
anumang mahalay na pananalita o gawa. 

Ito ay obligado para sa lahat ng Muslim: bata, matanda, 
lalaki o babae. Lahat ng Muslim na nagtataglay ng 
anumang mahigit pa sa kung ano ang pangangailangan 
na pangunahing pagkain para sa isang gabi at araw ay 
marapat na magbayad ng Zakatul Fitr, na tinatayang 3 
kilo ng datiles, trigo o bigas. Kadalasan ay ang pinuno 
ng tahanan ang magbabayad ng Zakatul Fitr para 
sa kanyang sarili at para sa mga umaasa sa kanya at 
ibibigay niya ito sa iba. 

Ito ay ginagamit upang tulungan ang mga mahihirap 
at nangangailangan. Ang mas maagang pagbabayad 
nito ay mas magpapadali sa kanila sa pagsasaayos nito 
at upang sila ay makadalo pa sa mga kasiyahan sa Eid 
nang walang abala. 


Ang Kawanggawa sa 

Ramadan 

Ang Zakatul Fitr ay direktang may kinalaman sa buwan 
ng pag-aayuno at ibinibigay bago pa ang espesyal na 
Salah sa Eid. 


Zakah 

ang Itinakdang 

Kawanggawa 



Ang Itinakdang 


Ang ikaapat na haligi ng Islam, ang Zakah, ay ang 
pagbibigay ng kawanggawa mula sa sariling kaparaanan 
sa pinakamababa at nakatakdang halaga ng 2.5 
porsiyento sa bawat taon. Ang pera na ito ay ibinibigay 
sa ngalan ng Diyos at gagastahin lamang sa mga 
karapat-dapat na mga kadahilanang panrelihiyon o sa 
pagtustos sa mga pangangailangan ng mga mahihirap 
at nangangailangan. 

Ang Zakah ay maituturing na isang taunang 
pagpapaalala sa tao na ang lahat ng pag-aari niya ay 
pag-aari ng Diyos, at walang anumang bagay ang 
maaaring itanggi sa Kanya. 


Ang tao ay may maliit na bahagi lamang sa pagkakamit 
niya sa kung anumang pag-aari niya sa mundong ito. 
Kung hindi lamang siya nakinabang sa kabutihan 
ng walang hanggang biyaya ng Diyos, ay hindi niya 
magagawang magpatubo ng palay, magpalaki ng 
mga alagaing hayop, magtayo 
ng mga industriya at hindi 
siya makakatapos ng 
anumang uri ng gawain 


Ang Zakah 
ay maituturing 
na isang taunang 
pagpapaalala sa tao na 
ang lahat ng pag-aari 
niya ay pag-aari ng 
Diyos. 


na may pakinabang. 
Ang sistema ng buhay 
na nilikha ng Diyos para 
sa kanya, na nagtatagpo 
tulad ng lahat ng kanyang 
mga pangangailangang 
panloob at panlabas, ay isa sa mga 
pinakamalaking katumpakan. Kung ang Diyos ay mag- 
aalis ng kahit isa lamang sa Kanyang mga biyaya, ang 
mga piano ng tao ay mawawasak at lahat ng kanyang 
pagsusumikap ay mawawalang-saysay. Ang lahat ng 
pagiging produktibo ay titigil at ang buhay mismo ay 
hihinto. 


Ang pagbabayad ng Zakah ay isang paraan ng pagkilala 
sa katotohanang ito ng buhay. Ang Islam ay nagnanais 
na ang pribadong kayamanan ay kilalanin na pag-aari 
ng Diyos, at Siya ay marapat na magkaroon ng bahagi 
sa anumang tubo na kinita. 

Ang Pananagutan ng 
Tao sa Iba 

Sa pagsasagawa nito, walang sinuman ang maaaring 
tumanaw na siya ay gumagawa 
ng malaking pabor doon sa 
higit na mahirap kaysa sa Ang Zakah 
kanya, marapat na gawin ay nagbibigay 

niya ito hindi sa paraang ng malinaw na 
mapangmaliit sa tatanggap indikasyon sa kung 

ng kanyang kawanggawa. ano ang pananagutan 
Kapag ang tao ay ngtaosaiba. 

magbibigay ng kawanggawa 
sa iba, ito ay marapat niyang 
gawin sa kaalaman na sila ay may 
makatarungang bahagi sa kanyang kayamanan, dahil 
ito ang itinakda ni Allah. Siya ay hindi gumagawa ng 
hihigit pa sa kung ano ang marapat para sa iba. Ngunit 
kapag siya ay magbibigay, siya ay napapanatag na siya 
mismo ay makakatanggap ng tulong mula sa kanyang 
Tagapaglikha sa Araw ng Paghuhukom. Sa pagbibigay 
sa iba, nalalaman niya nang may katiyakan na hindi siya 
tatanggihan ng diyos sa Araw ng Paghuhukom. 

Ang Zakah ay nagbibigay ng 
malinaw na indikasyon sa 
Ang lipunan ay kung ano ang pananagutan 

marapat na mapag- ng tao sa iba. Lahat ay 
utusan upang ang mga kinakailangang kumilala 
maginhawa sa buhay ay sa karapatan ng iba tulad 

darating sa pagtulong ng kung paanong ang 
sa mga kapatid na lahat ay inaasahan na 
kapus-palad. makiramay sa mga taong 

dinatnan ng kasawian. Ang 


pakiramdam na ito ay marapat na mabuo hanggang sa 
ang tao ay wala nang pag-aalinlangan sa pamamahagi 
niya ng kanyang ari-arian sa iba, o sa pagtulong sa 
kanila, kahit pa walang inaasahan na kapalit. Kahit 
pa walang pagkakaibigan, ay marapat na maghangad 
ang sinuman ng kabutihan para sa iba at bantayan ang 
kanilang dangal tulad ng pangangalaga niya sa sarili 
niyang dangal. 

Regalo mula sa 

Ang Zakah ay nagdudulot ng pagkilala na ang lahat 
ng pag-aari ng sinumang tao ay regalo mula sa Diyos 
at nagdudulot na siya ay makakilala ng mga kainaman 
ng pagsamba sa Diyos. Sa bisa ng pagkilala na ito, 
ang isang tao ay hindi marapat na maging manhid sa 
mga pangangailangan ng lipunan na kung saan siya ay 
nakatira. Ang Zakah ay isang panghabang-panahon na 
pagpapaalala na ang pagiging makasarili ay mali, at ang 
iba ay marapat ng mabigyan ng marapat na bahagi nila 
mula ating kinikita. 

Isang nakakalungkot na aspeto ng relasyon ng mga 
tao ay namihasa tayo na magbigay lamang sa iba sa 
pagkakataon lamang na sila ay may inaasahang kapalit. 
Ang pera, sa kanilang pakiramdam, ay marapat na 
maibalik nang may patubo. 

Kapag ang ganitong 
pang-unawa ay naging 

isang sangkap sa ating Sa diwa ng Zakah, ito 

mga pagtitipong ang prinsipyo na kung 

panlipunan, ang saan ang Diyos at ang 

pananamantala ay Kanyang mga nilikha ay may 

nagiging palasak; at karapatan sa bahagi ng 

lahat ay nakahanda pag-aari ng isang tao. 

na samantalahin 

ang lahat. Ito ay 

nagbubunga ng isang 

lipunan na nagiging biktima ng 

pang-aapi at kawalan ng kaayusan. 


